4 = ИРУ аз 


Я ат1 а рну 


Ў, 


ани 


САВАТАКУА 


Muna da а скш Labarin Ahikar ауа ара cikin tsoffin 
tushen tunani da hikimar dan Adam. Ana iya gano 
tasirinsa ta hanyar tatsuniyoyi na mutane da yawa, gami 
da Kur'ani, da Tsohon Alkawari da Sabon Alkawari. 


Wani mosaic da aka samu a Treves, Jamus, wanda aka 
kwatanta а сп masu hikima na duniya halin Ahikar. 
Ga tatsuniyar sa kala-kala. 


Kwanan wannan labarin ya kasance batun tattaunawa 
mai ma'ana. А karshe masana зип fadi game да karni na 
farko lokacin da aka tabbatar da su cikin kuskure ta 
hanyar ainihin labarin da ya bayyana a cikin papyrus 
Aramaic na 500 В. С. а cikin kango na Elephantine. 


Tabbas labarin almara ne ba tarihi ba. Hakika mai karatu 
na iya saninsa a karin shafuffukan Daren Larabawa. An 
rubuta shi da kyau, kuma labarin da ke cike da ayyuka, 
dabaru, da kunkuntaccen tserewa yana rike da hankali ga 
na karshe. 'Yancin hasashe shine mafi kyawun mallaka 
na marubuci. 


Rubutun ya kasu kashi hudu: (1) Labarin; (2) Koyarwar 
(jerin Misalai na ban mamaki); (3) Tafiya zuwa Masar; 
(4) Misalai Ко Misalai (wanda Ahikar yake kammala 
karatun dan uwansa da ya yi kuskure). 


BABI 1 


Ahikar, Grand Vizier na Assyria, yana da mata 60 amma 
yana son ba shi da da. Don haka ya dauki dan'uwansa. 
Yana cike da hikima da ilimi fiye da abinci da ruwa. 

1 Labarin Haikar Mai Hikima, Wazirin Sarki Sennakerib, 
da Nadan dan 'yar'uwar Haikar mai hikima. 

2 Akwai wani Basarake а zamanin ѕагкі Sennakerib dan 
Sarhadum, Sarkin Assuriya da Nineba, wani mutum mai 
hikima mai suna Haikar, wanda shi ne Vizier na sarki 
Sennakerib. 

3 Yana da tarar dukiya, da dukiya mai yawa, ya kasance 
kwararre, mai hikima, masanin falsafa, a fannin ilimi, da 
ra'ayi, da mulki, ya auri mata sittin, ya gina wa 
kowaccensu katafaren gida. 

4 Amma duk da haka ba shi da da. daga cikin wadannan 
matan, wanda zai iya zama magajinsa. 

5 Saboda haka ya yi bakin сікі kwarai, sai wata гапа уа 
tara masu ilmin taurari, da malamai, da bokaye, ya 
bayyana musu halin da yake ciki da kuma abin da yake 
bakarare. 

6 Suka ce masa, “Tafi, ka mika wa gumaka hadaya, ka 
тоКе su su ba Ка da namiji. 

7 Ya yi yadda suka fada masa, ya mika hadayu ga 
gumaka, ya roke su, ya roke su da roko da roko. 

8 Ba su amsa masa ko daya ba. Ya tafi yana bakin ciki 
da bakin сікі, yana tafiya da баст rai. 

9 Sai ya komo, ya roki Allah Madaukaki, ya gaskata, 
yana rokonsa da zafi a zuciyarsa, yana cewa, “Ya Allah 
Madaukaki, Ya Mahaliccin sammai da kasa, Ya 
Mahaliccin dukan halitta! 


10 Ina rokonka ka ba ni da, domin in ta'azantar da shi 
domin ya kasance a wurina, ya rufe idanuna, ya binne ni. 
11 Sai wata murya ta zo masa tana cewa, “Tun da yake 
ka dogara da gumaka da farko, ka mika musu hadayu, 
saboda haka za ka dade ba haihuwa. 

12 Amma ka dauki Nadan dan 'yar'uwarka, ka maishe 
shi danka, ka koya masa iliminka da kyakkyawar 
tarbiyyarka, sa'ad da ka mutu zai binne ka.' 

13 Sa'an nan ya dauki Nadan dan 'yar'uwarsa, yana dan 
shayarwa. Kuma ya ba da shi ga ma'aikatan јіпуа takwas, 
don su shayar da shi, su ba shi girma. 

14 Suka rene shi da abinci mai kyau, da nagartaccen 
horo, da tufafin alharini, da shunayya, da ja. Kuma ya 
zauna a kan gadaje na alharini. 

15 Sa'ad da Nadan ya girma, ya yi tafiya, yana harba 
kamar itacen al'ul, ya koya masa kyawawan halaye, da 
rubutu, da kimiyya, da falsafa. 

16 Bayan kwanaki da yawa sarki Sennakerib ya dubi 
Haikar, ya ga ya tsufa kwarai, ya kuma се masa. 

17 'Ya kai abokina mai daraja, gwanina, amintaccena, 
mai hikima, mai mulki, da sakatarena, da mataimakina, 
da shugabana, da shugabana. Lalle ne kai, ka rayu, kuma 
ka yi nauyi da shekaru. kuma lallai tafiyarka daga 
duniyar nan ta kusa. 

18 Ka fada mini wanda zai sami matsayi a hidimata 
bayanka. Sai Haikar ya ce masa, 'Ya ubangijina, ka 
dawwama kan ka har abada! Akwai Nadan dan kanwata, 
na maida shi yaro na. 

19 Na kuma rene shi, Na koya masa hikimata da ilimina. 
20 Sai sarki ya ce masa, "Ya Haikr! Ka zo mini da shi, 
in gan shi, kuma idan na same shi daidai, to, ka sanya 
shi a matsayinka. Za ka yi tafiyarka, ka huta, ka yi 
sauran rayuwarka cikin kwanciyar hankali.' 

21 Sai Haikar ya tafi ya gabatar da Nadan dan kanwarsa. 
Kuma ya yi mubaya'a da yi таза fatan mulki да girma. 
22 Ya dube shi, ya yaba shi, ya yi murna da shi, ya ce 
wa Haikar, “Wannan danka ne, ya Haikar? Ina rokon 
Allah ya kiyaye shi. Kamar yadda ka bauta wa ni da 
mahaifina Sarhadum, haka yaronka zai bauta mini, ya 
cika alkawarina, da bukatu na, da sha'anina, domin in 
girmama shi, in sa shi mai iko sabili da kai.' 

23 Sai Haikar ya yi wa sarki sujada, ya ce masa, “Ranka 
ya dade, ya ubangijina sarki, har abada abadin! Ina 
rokonka ka yi hakuri da yarona Nadan ka gafarta masa 
kurakuransa domin ya bauta maka yadda ya dace. 

24 Sa'an nan sarki ya rantse masa cewa zai sa shi mafi 
girman abin da yake so, da mafi girman abokansa, kuma 
zai kasance tare da shi da girma da girma. Kuma ya 
sumbaci hannuwansa ya yi bankwana da shi. 

25 Ya dauki Nadan. Dan 'yar uwarsa tare da shi, ya 
zaunar da shi a falo, ya yi ta koya masa dare da rana, har 
ya cika shi da hikima da ilimi fiye da abinci da ruwa. 


BABI 2 


"Malauci Richard's Almanac" па zamanin а а. 
Dokokin dawwama na halayen dan adam game da kudi, 
mata, sutura, kasuwanci, abokai. Ana samun karin 
magana musamman masu ban sha'awa а cikin ayoyi 12, 


17, 23, 37, 45, 47. Кумаща aya ta 63 da wasu daga 
cikin 17° Ш па yau. 

1 Катаг haka уа ѕапаг da shi, ya се: "Ya dana! Ка јі 
maganata, ka bi shawarata, ka tuna abin da zan ce. 

2 Ya dana! Idan ka ji magana, to, bari ta mutu а cikin 
zuciyarka, kada ka bayyana ta ga wani, domin kada ta 
zama garwashi mai rai, ta Копе harshenka, ta sa jikinka 
ya baci, kuma ka sami abin zargi, ka sha kunya a gaban 
Allah. mutum 

3 Ya dana! Idan Кип ji labari, kada ku yada shi. Kuma 
idan ka ga wani abu, kada ka gaya masa. 

4 Ya dana! Ka saukaka lafazinka ga mai saurare, kuma 
kada ka yi gaggawar mayar da martani. 

5 Ya dana! Idan kunji wani abu, kada ku boye shi. 

6 Ya dana! Kada ku kwance kulli a cikin hatimi, kuma 
kada ku kwance shi, kuma kada ku yi sako-sako da kulli 
wanda aka saki. 

7 Ya dana! Kada ka yi kwadayin kyan zahiri, gama yana 
shudewa kuma yana shudewa, amma ambato mai girma 
dawwama. 

8 Ya dana! Kada wata wauta ta yaudare ka da maganarta, 
har ka mutu mafi tsananin kisa, kuma ta makale ka a 
cikin raga har sai ka kama. 

9 Ya dana! Kada ku yi marmarin mace mai tufa da man 
shafawa, wadda abin raini ne da wauta a cikin ranta. 
Bone ya ka, idan ka ba ta wani abu naka, ko ka yi mata 
abin da ke hannumka, sai ta yaudare ka da zunubi, kuma 
Allah Ya yi fushi da kai. 

10 Ya dana! Kada ku zama kamar itacen almond, gama 
yana fitar da ganyaye a gaban dukan itatuwa, da 'ya'yan 
itace masu ci bayansu duka, amma ku zama kamar 
itacen almond, wanda yake ba da 'ya'yan itace ga dukan 
itatuwa, yana kuma bayansu duka. 

11 Ya dana! Ka sunkuyar da kai kasa, kuma ka sassauta 
muryarka, kuma ka yi ladabi, kuma ka yi tafiya a kan 
tafarki madaidaici, kuma kada ka kasance wauta. Kuma 
kada ka daga murya lokacin da kake dariya, domin da a 
ce da babbar murya aka gina gida, jaki zai gina gidaje da 
yawa kowace rana; Idan kuma da kwakkwa ne aka kora 
garmar, ba za a taba cire garmar daga karkashin kafadun 
rakuma ba. 

12 Ya m da! Cire duwatsu da mai hikima ya fi shan 
ruwan inabi da mai bakin ciki. 

13 Ya dana! Ka zuba ruwan inabinka a kaburburan 
adalai, Kada ka sha tare da jahilai, marasa raini. 

14 Ya dana! ka manne da ma'abuta hikima masu tsoron 
Allah, kuma su kasance kamarsu, kuma kada ka kusanci 
jahilai, domin kada ka zama kamarsa, ka koyi tafarkunsa. 
15 Ya dana! Idan ka sami aboki, Кб kuwa wani aboki, to, 
ka jarraba shi, sa'an nan kuma ka sanya shi abokan 
tarayya kuma majibinci. kuma kada ku yabe shi ba tare 
da fitina ba; Kada kuma ka bata maganarka da mutumin 
da ba shi da hikima. 

16 Ya dana! Sa'ad da takalma уа tsaya а kafarka, yi 
tafiya da shi a kan kaya, kuma ka yi wa danka hanya, da 
gidanka da 'ya'yanka, kuma ka sa jirginka ya yi armashi 
kafin ya hau teku da rakuman ruwa, ya nutse, ba zai iya 
ba. ceto. 


17 Ya dana! idan mawadaci ya ci maciji, sai su ce: “Da 
hikimarsa ce,” idan matalauci уа ci, sai jama'a su се, 
“Daga yunwa”. 
18 Ya dana! Ya wadatar da abincinka da kayanka, kuma 
kada ka yi kwadayin abin wani. 
19 Ya dana! Kada ku zama makwabcin wawa, kada 
kuma ku ci abinci tare da shi, kada kuma ku yi farin ciki 
da masifun makwabtanku. Idan makiyinka ya zalunce ka, 
ka nuna masa alheri. 
20 Ya dana! mutum mai tsoron Allah ka ji tsoronsa ka 
girmama shi. 
21 Ya dana! jahili ya fadi ya yi tuntube, shi kuma mai 
hankali ko da ya yi tuntube ba a girgiza shi, kuma ko ya 
fadi ya tashi da sauri, idan kuma ba shi da lafiya zai iya 
kula da rayuwarsa. Amma ga jahili, wawa, ga cutarsa 
babu magani. 
22 Ya dana! Kuma idan wani mutum ya zo maka wanda 
yake mafi kaskanci аара раге ka, to, Ка gabata don 
haduwa da shi, sa'an nan ka tsaya a tsaye, kuma idan bai 
iya saka maka ba, to Ubangijinsa zai saka maka a kansa. 
23 Ya dana! Kada ka kiyayi dukan danka, gama sharar 
danka kamar taki ce ga gona, kuma kamar daure bakin 
jaka, da kuma kamar dauren dabbobi, da kuma kamar 
kulle kofa. 
24 Ya dana! Ka hana danka daga mugunta, ka koya 
masa dabi'a kafin ya tayar maka, ya sa ka zama abin 
raini a cikin jama'a, ka rataye kanka a tituna da 
ikilisiyoyin jama'a, a hukunta ka saboda mugayen 
ayyukansa. 
25 Ya dana! Kada ka sami sa mai kaho, ko ka yi abota 
da makiyi, ko bawa mai husuma, ko baran barawo, ga 
dukan abin da Ка yi Za su halakar da su. 
26 Ya dana! Kada iyayenka su zage ka, kuma Ubangiji 
ya yarda da su. gama an ce, “Wanda ya ki ubansa ko 
mahaifiyarsa, to, ya mutu, (Ina nufin mutuwar zunubi), 
wanda kuma уа girmama іуауепѕа, zai tsawaita 
kwanakinsa da ransa, ya ga dukan alheri. " 
27 Ya dana! Kada ka yi tafiya ba tare da makami ba, 
gama ba ka san lokacin da makiyin zai hadu da kai ba, 
don ka shirya masa. 
28 Ya dana! Kada ku zama kamar bishiyar da ba ta da 
ganye wadda ba ta girma, amma ku kasance kamar 
itacen da aka rufe da ganyenta da rassanta; Domin 
wanda ba shi da mata ko ’уа’уа, abin kunya пе а duniya, 
suna kin su, kamar bishiya marar ganyaye. 
29 Ya dana! Ku zama kamar itace mai 'ya'ya a bakin 
hanya, wadda duk masu wucewa ke cinye 'ya'yanta, 
namomin jeji kuma suna hutawa а karkashin inuwarta, 
suna cin ganyenta. 
30 Ya dana! duk tunkiya da ta yawo daga tafarkinta da 
abokan tafiyarta ta zama abinci ga kyarkeci. 
31 Ya dana! Kada ka ce: "Ubangijina wawa ne, ni kuma 
mai hikima пе," kuma kada Ка bayar da maganar jahilei 
da wauta, domin kada а тата Ка а раге shi. 
32 Ya dana! Kada ka kasance daga bayin da ubangijinsu 
ke ce musu: "Ku rabu da mu," kuma ka kasance daga 
wadanda suke cewa: "Ku kusance mu kuma ku kusance 
mu." 


33 Ya dana! Kada Ка damu bawanka а wurin abokinsa, 
domin ba Ка san wane ne zai fi daraja а gare ka Ба а 
karshe. 

34 Ya dana! Kada ka ji іѕӧгоп Ubangijinka wanda Ya 
halitta ka, har Ya yi shiru gare ka. 

35 Ya dana! Ka kyautata maganarka, ka kyautata 
harshenka; Kuma kada ka yarda abokinka ya taka 
kafarka, һаг ya taka kirjinka wani lokaci. 

36 Ya dana! Idan ka bugi mai hikima da kalmar hikima, 
za ta lullube a kirjinsa kamar rashin kunya. amma idan 
ka shayar da jahilai da sanda ba zai gane ba kuma ba zai 
ji ba. 

37 Ya dana! Idan ka aika mai hikima ya biya maka 
bukatunka, kada Ка ba shi шпагі da yawa, рата zai yi 
aikinka yadda kake so. Ka umurce shi, ba zai aikata abin 
da kake so ba. Idan sun aika ka kasuwanci, yi gaggawar 
cika shi da sauri. 

38 Ya dana! Kada ka уі makiyin mutum Кагй буе da kai, 
gama zai dauki ma'auninka, ya rama maka. 

39 Ya dana! Ka gwada danka da bawanka, a gabanin ka 
ba da kayanka a gare su, don kada su halaka su. Domin 
kuwa wanda yake da cikakken hannu ana kiransa mai 
hankali, ko da wawa ne kuma jahili ne, kuma wanda 
yake da komai ana kiransa talaka, jahili, ko da kuwa shi 
ne sarkin masu hikima. 

40 Ya dana! Na ci kwankwasa, na hadiye alo, ban sami 
wani abu mai daci ba kamar talauci da rashi. 

41 Ya dana! Ka koya wa danka rashin hankali da yunwa, 
domin ya sami nasara a harkokin gidansa. 

42 Ya dana! Kada ka koya wa jahilai harshen masu 
hikima, вата zai zama masa nauvyi. 

43 Ya dana! Kada ka nuna halinka ga abokinka, don 
kada ya raina ka. 

44 Ya dana! makantar zuciya ta fi makantar idanuwa 
zafi, domin makantar idanu tana iya shiryarwa da kadan 
kadan, amma makantar zuciya ba ta shiryuwa, kuma 
tana barin tafarki madaidaici, kuma tana tafiya a karkace. 
hanya. 

45 Ya dana! tuntuben mutum da kafarsa ya fi tuntubena 
п да harshensa. 

46 Ya dana! Aboki па kusa ya fi wanda yake nesa. 

47 Ya dana! Kyawun ya gushe amma koyo ya dawwama, 
duniya kuwa ta dushe ta zama banza, amma suna mai 
kyau ba ya zama banza, ba ya gushewa. 

48 Ya dana! mutumin da ba shi da hutawa, mutuwarsa ta 
fi ransa kyau; kuma sautin kuka ya fi sautin waka; 
domin bakin ciki da kuka, idan tsoron Allah ya kasance 
a cikinsu, sun fi sautin waka da murna. 

49 Ya dana! cinyar kwadin da ke һаппипкКа ta fi goggo а 
cikin tukunyar makwabcinka; Kuma tunkiya kusa da ku 
ya fi sa mai nisa; Gwauruwar da ke hannumka ta fi 
kwaya dubu da Ке tashi. Kuma talaucin da yake tarawa 
shine mafi alheri daga watsar da abinci mai yawa; kuma 
dawa mai rai ya fi mataccen zaki; kuma fam din ulu ya 
fi fam din dukiya, Ina nufin zinariya da azurfa; Gama 
zinariya da azurfa a boye suke, an rufe su a cikin kasa, 
ba a gani; amma ulu yana tsayawa a kasuwa ana gani, 
kuma kyakkyawa ce ga wanda ya sa ta. 

50 Ya dana! ’уаг arziki ta fi tarwatsewar arziki. 

51 Ya dana! kare mai rai ya fi mataccen talaka gara. 


52 Ya dana! Talakawa mai aikata abin da yake daidai ya 
fi mai arziki wanda ya mutu cikin zunubi. 

53 Ya dana! Ka kiyaye magana a cikin zuciyarka, kuma 
za ta yi maka yawa, kuma ka yi hattara ka tona asirin 
abokinka. 

54 Ya dana! Kada wata magana ta fito daga bakinka, sai 
ka yi shawara da zuciyarka. Kuma kada ku tsaya a 
tsakaninsu suna husuma, domin daga mummuna ake ут 
husuma, kuma daga husuma a kan yi yaki, kuma daga 
yaki аке zuwa, Кита za а tilasta Ка Ка yi shaida. Атта 
ka gudu daga can ka huta. 

55 Ya dana! Kada ka yi tsayin daka ga wanda ya fi ka 
Кагћ, amma ka samu ruhi mai hakuri, da juriya da aiki 
na gaskiya, domin babu abin da ya fi haka. 

56 Ya dana! Kada ka ki abokinka na farko, domin na 
biyu bazai dawwama ba. 

57 Ya dana! Ku ziyarci matalauta a cikin wahala, kuma 
ku yi magana da shi a gaban Sarkin Musulmi, kuma ku 
yi kokari Ки cece shi дара bakin zaki. 

58 Ya dana! Kada ka yi тита da mutuwar makiyinka, 
вата bayan dan lokaci kadan za Ка zama makwabcinsa, 
kuma wanda ya yi maka ba'a, ka girmama shi, ka 
girmama shi, kuma ka riga ka yi gaisuwa tare da shi. 

59 Ya dana! Idan ruwa ya tsaya cik a sama, bakar haka 
kuma ya yi fari, mur kuma ta yi zaki kamar zuma, Da 
jahilai da wawaye za su fahimta su zama masu hikima. 
60 Ya dana! Idan kana nufin ka zama mai hikima, ka 
kame harshenka daga yin karya, kuma ka hana hannunka 
daga sata, da idanunka daga kallon mugunta. Sa'an nan 
kuma a ce ka mai hikima. 

61 Ya dana! Bari mai hikima ya buge ka da sanda, 
amma kada wawa ya shafe ka da zaki. Ka zama mai 
tawali'u а cikin kuruciyarka, za а kuwa sami daukaka 
sa'ad da ka tsufa. 

62 Ya dana! Kada ku yi tsayayya da mutum a lokacin da 
yake da iko, ko kogi a lokacin da ya ambaliya. 

63 Ya dana! Kada ka yi gaggawar auren mace, gama 
idan ya yi kyau, sai ta ce, 'Ya Ubangiji, ka yi mini 
tanadi'; Idan kuma ya zama rashin lafiya sai ta yi kiyasin 
wanda ya yi sanadin haka. 

64 Ya dana! duk wanda ya kasance yana da kyau a cikin 
rigarsa, to а cikin maganarsa iri daya ne; Kuma wanda 
ya kasance yana da wata siffa a cikin rigarsa, shi ma 
haka yake a cikin maganarsa. 

65 Ya dana! Idan ka yi sata, to ka sanar da Sarkin 
Musulmi, ka ba shi rabo daga gare shi, domin a kubutar 
da kai daga gare shi, domin in ba haka ba, za ka daure da 
daci. 

66 Ya dana! Ka yi abota da mutumin da hannunsa ya 
Koshi, kuma kada Ка уі abokin mutumin da hannunsa а 
rufe yake da yunwa. 

67 Akwai abubuwa guda hudu da sarki ko rundunarsa ba 
za su iya aminta da su ba: zalunci daga waziri, da 
muguwar gwamnati, da karkatar da son rai, da zalunci 
kan lamarin; da abubuwa hudu wadanda ba za su iya 
boye Ба: masu hankali, da wawaye, da mawadata, da 
matalauta. 


BABI 3 


Ahikar ya yi ritaya daga taka rawar gani a cikin 
al'amuran jihar. Yakan ba da dukiyarsa ga dan wansa 
mayaudari. Anan ga labarin ban mamaki na yadda 
mawaki marar godiya ya zama mai kirkira. Kididdigar 
wayo don hada Ahikar ya haifar da hukuncin kisa. A fili 
karshen Ahikar. 

1 Haka Haikar ya fada, sa'ad da ya gama wadannan 
umarni da karin magana ga Nadan dan kanwarsa, sai ya 
yi tunanin zai kiyaye su duka, amma bai sani ba, sai ya 
nuna masa gajiya da raini da ba'a. 

2 Sa'an nan Haikar ya zauna a gidansa, ya ba wa Nadan 
duk abin da ya mallaka, da bayi, da kuyangi, da dawakai, 
da shanu, da duk wani abin da ya mallaka da ya samu. 
kuma ikon yin umarni da hani ya kasance a hannun 
Nadan. 

3 Haikar kuwa ya zauna yana hutawa a gidansa, sai ga 
shi nan da nan sai Haikar ya je ya yi gaisuwa ga sarki, 
ya koma gida. 

4 А lokacin da Nadan ya gane ikon yin umurni da hani 
yana hannun kansa, sai ya raina matsayin Haikar, ya yi 
masa ba'a, ya kuma yi ta zarge shi a duk lokacin da ya 
bayyana, yana cewa, ‘Камипа Haigar yana пап а 
wurinsa. kuma bai san komai ba yanzu.' 

5 Sai ya fara dukan bayi da kuyangi, yana sayar da 
dawakai da rakuma, yana cin abinci da duk abin da 
kawunsa Haikar ya mallaka. 

6 Da Haikar ya ga ba ya tausayin bayinsa ko mutanen 
gidansa, sai ya tashi ya kore shi daga gidansa, ya aika a 
fada wa sarki cewa ya warwatsa dukiyarsa da abincinsa. 
7 Sai sarki ya tashi ya kira Nadan ya ce masa, “Idan 
Haikar yana cikin koshin lafiya, ba wanda zai mallaki 
kayansa, ko gidansa, ko dukiyarsa. 

8 Aka dauke hannun Nadan daga hannun kawunsa 
Haikar da dukan kayansa, bai shiga ko fita ba, bai yi 
masa sallama ba. 

9 Sai Haikar ya tuba daga wahalar da ya sha tare da 
Nadan dan Капуагѕа, уа сі саба da bakin ciki. 

10 Nadan kuwa yana da wani kane mai suna Benuzardan, 
sai Haikar ya dauke shi a madadin Nadan, ya rene shi, 
ya girmama shi da girma. Ya ba shi dukan abin da ya 
mallaka, ya nada shi mai mulkin gidansa. 

11 Sa'ad da Nadan ya gane abin da ya faru, sai ya kama 
shi da hassada da kishi, sai ya fara kai kara ga duk 
wanda ya tambaye shi, yana yi masa ba'a, kawunsa 
Haikar, yana cewa, “Kawuna ya kore ni daga gidansa, 
har ya kore ni daga gidansa, har ya kore ni. Ya fifita 
dan'uwana a kaina, amma idan Allah Madaukakin Sarki 
ya ba ni iko, zan kawo masa masifar kashewa.' 

12 Nadan kuwa ya ci gaba da yin tunani a kan abin da 
zai sa ya tuntube dominsa. Bayan dan lokaci sai Nadan 
ya juya a zuciyarsa, ya rubuta wa Akish dan Shah Mai 
hikima, Sarkin Farisa, wasika yana cewa: 

13 Aminci, da lafiya, da karfi, da girma daga Sennakerib 
Sarkin Assuriya da Nineba, da mataimakinsa da 
magatakarsa Haikar тима раге Ка, ya babban sarki! Bari 
a sami pence tsakanina da kai. 

14 Sa'ad da wasikar nan ta zo maka, idan za ka tashi ka 
tafi da sauri zuwa filayen Nisrin, da Assuriya, da Nineba, 


zan ba da mulkin a gare ka, ba tare da yaki ba, ba kuwa 
da rundunar yaki ba. 

15 Ya kuma rubuta wata wasika da sunan Haikar zuwa 
ga Fir'auna, Sarkin Masar. 'Bari zaman lafiya ya kasance 
tsakanina da kai, ya sarki mai girma! 

16 Idan a lokacin da wasikar nan ta zo maka, za ka tashi 
ka tafi Assuriya da Nineba a filin Nisrin, zan ba da 
mulkin a gare ka ba tare da yaki ko yaki ba. 

17 Rubutun Nadan ya yi kama da na kawunsa Haikar. 

18 Sa'an nan уа nade wadannan haruffa biyu, уа rufe su 
da hatimin kawunsa Haikar. Duk da haka suna cikin 
fadar sarki. 

19 Sa'an nan ya tafi ya rubuta wa kawunsa Haikar 
wasika: 'Salama da lafiya ga shugabana, da sakatarena, 
da shugabana, Haikar. 

20 Ya kai Haikr, idan wasikar ta zo maka, sai ka tara 
dukan sojojin da suke tare da kai, ka sa su cika tufafi da 
adadi, Ка kawo mini su а гапа ta biyar a filin Nisrin. 

21 Sa'ad da ka gan ni na nufo wurinka, ka yi gaggawar 
sa sojojin suka tasar mini kamar makiyi da za su yi yaki 
da ni, gama ina tare da jakadun Fir'auna, Sarkin Masar, 
domin su ga karfinmu. Ku ji tsoronmu, gama su 
makiyanmu ne, suna kinmu.' 

22 Sa'an nan ya rufe takardar, ya aika wa Haikar ta 
hannun wani bawan sarki. Sai ya dauki wata wasikar da 
ya rubuta, ya shimfida wa sarki, ya karanta masa, ya 
nuna masa hatimin. 

23 Sa'ad da sarki ya ji abin da ke cikin wasikar, sai ya 
rude, ya husata kwarai da gaske, ya ce, “Ai, na nuna 
hikimata! me na yi wa Haikar da ya rubuta wa makiyana 
wadannan wasikun? Wannan shi ne sakamakona daga 
gare shi saboda amfanin da na yi masa? 

24 Nadan ya ce masa, “Kada ka yi bakin ciki, ya sarki! 
Kada ku yi fushi, amma mu je filin Nisrin, mu ga ko 
labarin gaskiya пе Ко а'а.' 

25 Sa'an nan Nadan ya tashi a rana ta biyar, ya kama 
sarki, da sojoji, da mashawarta, suka tafi jeji zuwa filin 
Nisrin. Sarki ya duba, sai ga! Haikar da sojoji aka jera su. 
26 Da Haikar ya ga sarki yana nan, sai ya matso, ya yi 
ishara ga sojojin da su yi yaki kamar yaki, su yi yaki da 
sarki kamar yadda aka samu a cikin wasikar, bai kuwa 
san ramin da Nadan ya haka ba. shi. 

27 Da sarki ya ga abin da Haikar ya yi sai ya kama shi 
da damuwa da firgita da damuwa, ya fusata sosai. 

28 Nadan ya ce masa, “Ka ga, ya ubangijina sarki! me 
wannan mugun abu yayi? Amma kada ka yi fushi, kada 
ka yi bakin ciki, kuma kada ka ji bakin ciki, amma ka 
tafi gidanka, ka zauna a kan karagarka, kuma zan kawo 
maka da daure da sarka, kuma zan kore makiyinka daga 
gare ka, ba tare da wahala ba. 

29 Sarki kuwa ya koma kan karagarsa, yana tsokanar 
Haikar, bai yi kome ba game da shi. Sai Nadan ya je 
wurin Haikar ya се masa, 'W'ALLAH, уа baffana! 
Lallai sarki yana muma da kai da matukar farin ciki, ya 
kuma gode maka saboda ka aikata abin da ya umarce ka. 
30 Yanzu ya aike ni wurinka, domin ka kori sojoji 
aikinsu, ka zo wurinsa da hannuwanka daure a bayanka, 
da daure kafafunka, domin jakadun Fir'auna su ga haka, 
sarki kuma ya zama sarki. suna tsoronsu da sarkinsu. 


31 Sa'an пап ya amsa wa Нащаг ya се, 'Ji shine а yi 
biyayya.' Nan da nan ya tashi ya daure hannuwansa a 
bayansa, ya daure kafafunsa. 

32 Мадап kuwa ya dauke shi ya tafi tare da shi wurin 
sarki. Da Haikar ya shiga gaban sarki sai ya yi masa 
sujada a kasa, ya yi fatan mulki da rai madawwami ga 
sarki. 

33 Sa'an nan sarki ya ce, 'Ya Haikar, sakatarena, mai 
mulkin al'amura na, da shugabana, mai mulkin kasata, 
ka fada mini irin muguntar da na yi maka da ka saka 
mini da wannan mugun aikin.' 

34 Sai suka nuna таза wasikun а rubuce da hatiminsa. 
Kuma da Haikar ya ga haka sai gabobinsa suka yi rawar 
jiki, harshensa ya daure a lokaci daya, ya kasa cewa 
uffan saboda tsoro; Amma ya rataye kansa ga kasa, ya yi 
bebe. 

35 Da sarki ya ga haka, sai ya tabbata cewa abin daga 
gare shi yake, sai ya tashi nan da nan ya umarce su su 
kashe Haikar, su kashe wuyansa da takobi a bayan 
birnin. 

36 Sai Nadan ya daga murya ya ce, “Ya Haikkar, ya 
bakar fuska! Me ya taimaka maka ka yi tunani ko ikonka 
a cikin abin da ka yi wa sarki?' 

37 Inji mai ba da labari. Kuma sunan mai takobin Abu 
Samik. Sai sarki ya ce masa, “Ya kai mai takobi! Tashi, 
ka tafi, ka danne wuyan Haikar a kofar gidansa, ka 
watsar da kansa daga jikinsa kamu dari. 

38 Sai Haikar ya durkusa a gaban sarki, ya ce, “Ranka ya 
dade, зай! Kuma 14ап Ка yi nufin ka kashe ni, to, 
burinka ya cika. Na kuwa sani ba ni da laifi, amma 
mugun mutum bas ne don ya ba da labarin muguntarsa. 
duk da haka, ya ubangijina sarki! Ina rokonka da 
abokantakarka, ka yarda mai takobi ya ba da jikina ga 
bayina, su binne ni, su bar bawanka ya zama hadayarka.' 
39 Sarki ya tashi ya umarci mai takobi ya yi masa yadda 
ya so. 

40 Nan da nan ya umarci bayinsa su kama Haikar da mai 
takobi, su tafi tare da shi tsirara, su kashe shi. 

41 Da Haikar ya gane lalle za a kashe shi, sai ya aika 
wurin matarsa, ya ce mata, “Fito, ki tarye ni, ki bar 
budurwai dubu su kasance tare da ke, ki sa musu riguna 
na shunayya da shunayya. siliki domin su yi mini kuka 
kafin mutuwata. 

42 Ka shirya tebur domin mai takobi da barorinsa. 
Kuma ku hada ruwan inabi mai yawa, domin su sha. 

43 Ta kuwa aikata dukan abin da ya umarce ta. Kuma ta 
kasance mai hikima, wayo, da hankali. Kuma ta hadu 
duk mai yiwuwa ladabi da koyo. 

44 Da sojojin sarki da mai takobi suka isa wurin, sai 
suka tarar an shirya teburi, da ruwan inabi, da 'ya'yan 
itacen marmari, suka ci suka sha har suka bugu. 

45 Sai Haikar ya ware mai takobi, ban da kungiyar, ya 
ce, “Ya Abu Samik, ba ka sani ba sa'ad da Sarhadum, 
mahaifin Sennakerib, ya so ya kashe ka, na dauke ka na 
боуе Ка а wani wuri har sai da na boye Ка. Haushin sarki 
ya huce ya tambaye ki? 

46 Sa'ad da na kawo ka a gabansa ya yi farin ciki da kai, 
yanzu ka tuna da alherin da na yi maka. 

47 Na sani sarki zai tuba а Капа, zai уі fushi kwarai da 
kisana. 


48 Gama ni ban yi laifi ba, sa'ad da Ка gabatar da пі а 
gabansa a fadarsa, za ka gamu da arziki mai yawa, ka 
sani Nadan dan 'yar'uwata ya yaudare ni, ya yi mini 
wannan mugun abu. Sarki zai tuba da kashe ni; Yanzu 
kuma ina da rumbu a lambun gidana, ba wanda ya san 
shi. 

49 Ka boye ni a cikinsa da sanin matata. Kuma ina da 
bawa a kurkuku wanda ya cancanci a kashe shi. 

50 Ku fito da shi, ku sa shi a tufafina, ku umarci barorin 
da suka bugu su kashe shi. Ba za su san ko wane ne suke 
kashewa ba. 

51 Ka watsar da kansa kamu dari daga jikinsa, ka ba da 
gawarsa ga bayina, su binne shi. Za ka tara dukiya mai 
yawa tare da ni. 

52 Sa'an nan mai takobi ya yi yadda Haikar ya umarce 
shi, ya tafi wurin sarki ya ce masa, 'Bari kan ka ya rayu 
har abada'. 

53 Sai matar Haikar ta yi ta aika masa da abin da ya ishe 
shi a kowane mako, a cikin boye, kuma babu wanda ya 
sani face ita. 

54 Aka ba da labarin, aka maimaita, aka bazu a ko'ina na 
yadda aka kashe Haikar mai hikima, ya mutu, dukan 
mutanen birnin suka yi makoki dominsa. 

55 Kuma suka yi kuka, kuma suka ce: "Kaitonka, ya 
Hakir! kuma don ilmantarwa da ladabi! Abin bakin ciki 
game da kai da iliminka! Ina za a sami wani irinka? Ina 
kuma za a sami wani mutum mai hankali, mai ilimi, mai 
kware а уіп mulki, har ya kama Ка, har уа сіка wurinka? 
56 Атта sarki уа tuba game da Haikr, kuma tubarsa ba 
ta wadatar masa da kome ba. 

57 Sa'an nan ya kira Nadan ya ce masa, “Tafi, ka dauki 
abokanka, ka yi makoki da kuka don kawun ka Haikar, 
ka yi makoki dominsa kamar yadda aka saba yi, kana 
girmama shi.” 

58 Amma sa'ad da Nadan, wawa, jahili, mai taurin 
zuciya, ya tafi gidan kawunsa, bai yi kuka ba, bai yi 
bakin ciki ba, bai yi kuka ba, amma ya tara marasa 
zuciya, masu rugujewa, ya ci, da sha. 

59 Sai Nadan ya fara kama kuyangi da bayi na Haikar, 
ya daure su, ya azabtar da su, ya yi musu gyada. 

60 Bai girmama matar kawunsa ba, wadda ta rene shi 
kamar danta, amma yana so ta yi zunubi tare da shi. 

61 Amma Haikr ya kasance a cikin buyayyar wuri, sai 
ya ji kukan bayinsa da makwabtansa, ya kuma yi godiya 
ga Allah Madaukakin Sarki, Маі jin kai, уа yi godiya, ya 
kasance yana addu'a da rokon Allah Мадаџкака. . 

62 Sai mai takuba yakan je Haikar lokaci bayan lokaci 
yana tsakiyar mabuya, sai Haikar ya zo ya roke shi. 
Kuma ya ta'azantar da shi, kuma ya yi masa fatan kubuta. 
63 Sa'ad da aka ba da labari a wasu kasashe cewa an 
kashe Haikar, sarki Sennakerib, sarakuna duka suka 
raina sarki Sennakerib. 


BABI 4 


"The Riddles па Sphinz." Me ya faru da gaske Ahikar. 
Komawarsa. 

1 Sa'ad da Sarkin Masar ya tabbatar an kashe Haikar, sai 
ya tashi nan da nan ya rubuta wa sarki Sennakerib 
wasika, yana tunatar da shi a cikinta cewa, 'salama, da 


lafiya, da КагН, da darajar da muke yi maka musamman. 
'Dan'uwana kaunataccena, sarki Sennakerib. 

2 Ina so in gina kagara tsakanin sama da kasa, ina so ka 
aiko mini da wani mutum mai hikima, wayo daga kanka, 
ya gina mini shi, ka amsa mini dukan tambayoyina, 
domin in sami haraji da ayyukan Assuriya na shekara 
оки. 

3 Ѕа'ап пап уа rufe wasikar, уа аКа wa Sennakerib. 

4 Ya Фока, уа Кагапіа, уа ba wa ma'aikatansa, da 
тапуап ѕагакипап mulkinsa, suka rude, suka ji kunya, 
ya fusata kwarai, yana mamakin yadda zai yi. 

5 Sa'an nan ya tara dattawa, da malamai, da masu 
hikima, da masana falsafa, da masu duba, da masu duba, 
da dukan wadanda suke kasarsu, ya karanta musu 
wasikar, ya ce musu, “A cikinku, wa za ku yi. Ka tafi 
wurin Егаџпа Sarkin Маѕаг, ka amsa masa 
tambayoyinsa?' 

6 Suka ce masa, “Ya Ubangijinmu sarki! Ka sani cewa a 
cikin mulkinka babu wanda ya san wadannan tambayoyi 
sai Haikar, wazirinka kuma sakatare. 

7 Amma mu, ba mu da gwanintar wannan, sai dai Nadan 
dan kanwarsa ne, gama ya koya masa dukan hikimarsa, 
da iliminsa, da iliminsa. Ka kira shi zuwa gare ka, 
tsammaninsa ya warware wannan kulli mai tsanani. 

8 Sa'an nan sarki ya kira Nadan ya ce masa, “Duba 
wasikar пап, ka gane abin da ke cikinta. Kuma а lokacin 
da Nadan ya karanta shi, ya ce: "Ya Ubangijina! Wa zai 
iya gina kagara tsakanin sama da kasa?' 

9 Da sarki ya ji maganar Nadan, sai ya yi bakin ciki da 
bakin ciki mai tsanani, ya sauka daga kan karagarsa ya 
zauna cikin toka, ya fara kuka da makokin Haikar. 

10 Ya ce: "Ya bakin cikina! Ya Haikar, wanda bai san 
sirrin da kacici-kacici ba! kaitonka ya kai Haigar! Ya 
malamin kasata kuma mai mulkin mulkina, a ina zan 
sami irinka? Ya Haikar, Malamin kasata, ina zan koma 
gareka? Kaitonka ya tabbata! Yaya na halaka ku! kuma 
naji maganar wani wawa, jahili mara ilimi, mara addini, 
mara namiji. 

11 ahh! da sake Ah don kaina! Wane ne zai iya ba ni ka 
sau daya kawai, ko kuwa ya zo mini da cewa Haikkar 
yana da rai? Zan ba shi rabin mulkina. 

12 Daga ina wannan ya same ni? Ah, Haikar! Domin in 
gan ka sau daya kawai, Domin in ji dadin kallonka da jin 
dadinka. 

13 ahh! Ya bakin cikina a gare ku har abada! Ya Haikar, 
yaya na kashe ka! Kuma ban zauna a cikin al'amarinka 
ba, sai na ga karshen al'amarin. 

14 Sarki kuwa ya yi ta kuka dare da rana. To, da mai 
takobin ya ga fushin sarki da bakin cikinsa ga Haikar, 
sai zuciyarsa ta yi laushi gare shi, ya matso gabansa ya 
ce masa: 

15 "Ya Ubangijina! Ka umarci bayinka su sare kaina.' 
Sai sarki ya ce masa: "Kaitonka, Abu Samik, menene 
laifinka?" 

16 Kuma mai takuba ya ce masa, “Ya shugabana! Duk 
bawa da ya aikata sabanin maganar ubangijinsa, za a 
kashe shi, na kuwa saba wa umarninka. 

17 Sarki ya ce masa. "Kaitonka ya Abu Samik, da me ka 
aikata akasin umurnina?" 


18 Sai mai takobi ya ce masa, “Ya Ubangijina! ka 
umarce ni da in kashe Haikar, kuma na san cewa za ka 
tuba a kansa, kuma an zalunce shi, kuma na boye shi a 
wani wuri, kuma na kashe daya daga cikin bayinsa, 
kuma a yanzu yana amintacce a cikin kabari. rijiya, 
kuma idan ka umarce ni zan kawo maka shi. 

19 Sarki ya ce masa. "Kaitonka ya Abu Samik! Kun yi 
mini ba'a kuma ni ne ubangijinki.' 

20 Mai takobin ya ce masa, “A'a, amma da ranka, ya 
ubangijina! Haigar yana nan da rai da lafiya.' 

21 Da sarki ya ji haka, sai ya tabbata a kan lamarin, sai 
kansa ya yi iyo, ya suma saboda murna, ya umarce su su 
kawo Haikar. 

22 Sai ya ce wa mai takobin, “Ya amintaccen bawa! Idan 
maganarka ta zama gaskiya, da zan arzuta ka, in 
daukaka darajarka fiye da na abokanka.' 

23 Mai takobin kuwa ya tafi yana murna har ya isa gidan 
Haikar. Sai ya bude kofar buyayyar, ya sauka ya tarar da 
Haikar a zaune yana yabon Allah da gode masa. 

24 Ya daga masa tsawa, ya ce, “Ya Haikr, na kawo farin 
ciki da farin ciki da jin dadi. 

25 Sai Haikar ya ce masa, "Mene ne labari ya Abu 
Samik?" Kuma ya ba shi labarin Fir'auna tun daga farko 
Баг karshe. Sa'an nan ya dauke shi уа tafi wurin sarki. 

26 Da sarki ya dube shi, sai ya gan shi yana rashi, gashi 
kuma ya yi tsayi kamar па namomin јејі, kusoshinsa 
kuma kamar farantan gaggafa, jikinsa kuma ya kazantu 
da kura. kalar fuskarsa ta chanja ta shude kuma yanzu ta 
zama kamar toka. 

27 Kuma а lokacin da sarki ya gan shi, sai ya yi bakin 
ciki a kansa, kuma ya tashi nan da nan, ya rungume shi, 
ya sumbace shi, kuma ya yi kuka a kansa, ya ce: 
"Godiya ta tabbata ga Allah! Wane ne ya komar da kai 
gare ni. 

28 Sai ya ta'azantar da shi, ya karfafa shi. Kuma ya tube 
rigarsa, ya sa wa mai takobi, ya yi masa rahama, ya ba 
shi dukiya mai yawa, ya hutar da Haikr. 

29 Sai Haikar ya се wa sarki, “Капка уа Чаде, ka rayu 
Баг абаа. Wadannan su ne ayyukan “ya” yan duniya. Ма 
raina mini itacen dabino domin in dogara a kai, sai ta 
karkata gefe, ta jefar da ni. 

30 Amma ya Ubangijina! Tun da na bayyana a gabanka, 
kada ka damu da zalunce ka. Kuma sarki ya ce masa: 
'Albarka ta tabbata ga Allah, wanda уа yi maka jinkai, 
kuma ya sani an zalunce ka, kuma ya cece ka, kuma ya 
cece ka daga kashe ka. 

31 Amma ka tafi wanka mai dumi, ka aske kanka, ka 
yanyanke farce, ka canza tufafinka, ka shagala har 
tsawon kwana arba'in, domin ka kyautata ma kanka, ka 
kyautata yanayinka da launin fuskarka. Mai yiwuwa ya 
dawo gare Ка.' 

32 Ѕа'ап пап зай ya tube rigarsa mai tsada, ya за 
Haikar, sai Haikar ya yi godiya ga Allah, ya yi wa sarki 
sujada, ya koma gidansa yana murna da farin ciki, yana 
yabon Allah Madaukaki. 

33 Mutanen gidansa suka yi murna tare da shi, da 
abokansa, da duk wadanda suka ji yana da rai kuma. 


BABI 5 


Ап nuna wa АШКаг wasikar “Касісі-Касіс1”. Уагап Кап 
gaggafa. Hawan "jirgin sama" па Ко. Таз zuwa 
Masar. Ahikar, kasancewarsa mutum mai hikima kuma 
yana da raha. (Aya ta 27). 

1 Ya yi yadda sarki ya umarce shi, ya huta har kwana 
arba'in. 

2 Sa'an nan ya tube rigarsa ta gayu, ya tafi wurin sarki 
tare da barorinsa а baya da shi, yana murna da murna. 

3 Amma da Nadan dan kanwarsa ya сапе abin da Ке 
faruwa, sai tsoro ya kama shi, ya firgita, bai san abin da 
zai yi ba. 

4 Da Haikar ya ga haka sai ya shiga gaban sarki ya 
gaishe shi, ya amsa gaisuwar, ya zaunar da shi gefensa, 
ya ce masa. 

'Ya masoyina Haikar! Ku dubi wasikun da Ubangiji 
Sarkin Мазаг уа aiko mana, bayan уа ji ап kashe ku. 

5 Sun tsokane mu, sun ci mu da yaki, Jama'ar Казаг da 
yawa sun gudu zuwa Masar saboda tsoron harajin da 
Sarkin Masar ya aiko mana. 

6 Sai Haikar ya dauki takardar ya karanta ya fahimci 
abin da ke cikinta. 

7 Sai ya ce wa sarki. 'Kada ka yi fushi, ya ubangijina! 
Zan tafi Masar, in mayar wa Fir'auna amsoshin, in ba shi 
wannan wasikar, in ba shi amsar haraji, in komar da 
dukan wadanda suka gudu. Zan kunyatar da makiyanka 
da taimakon Allah Madaukaki, da farin cikin mulkinka. 
8 Da sarki ya ji wannan magana daga bakin Haikar, sai 
ya yi тигпа da farin ciki kwarai, zuciyarsa kuwa ta бос, 
ya nuna masa tagomashi. 

9 Sai Haikar ya ce wa sarki, “Ka yi mini jinkiri kwana 
arba'in domin in yi la'akari da wannan tambaya, in 
kuma gudanar da ita. Kuma sarki ya halatta wannan. 

10 Sai Haikar ya tafi gidansa, ya umarci mafarauta su 
kama masa gaggafa guda biyu, suka kama su, suka kawo 
masa, ya umarci masu saka da igiya su saka masa igiya 
biyu na auduga, kowannensu. Tsawon su kamu dubu 
biyu, ya sa aka kawo masassaka, ya umarce su da su yi 
manyan akwatuna biyu, suka yi haka. 

11 Sa'an nan ya dauki yara kanana biyu, ya yi ta yin 
hadaya da 'yan raguna kowace rana, yana kiwon gaggafa 
da samari, yana sa yara maza su hau bayan gaggafa, ya 
daure su da kulli mai КагН, уа daure igiyar а kafafu. na 
gaggafa, Ката а bar su su yi ta уіп sama kadan kadana 
kowace rana, har tsawon kamu goma, har sai sun saba, 
kuma aka koya musu. Kuma suka yi tsayin tsayin igiyar 
har suka isa sama; yaran suna kan bayansu. Sa'an nan ya 
jawo su zuwa ga kansa. 

12 Kuma а lokacin da Haikr уа ga burinsa уа cika, sai уа 
umurci yara maza cewa, idan an dauke su zuwa sama, su 
yi ihu, ya ce: 

13 “Ku kawo mana yumbu da dutse, mu gina wa sarki 
Fir'auna Карага, вата muna zaman banza. 

14 Kuma Hakir bai kasance yana horar da su ba, kuma 
yana yi musu gargadi, sai sun kai ga iyakar iyawa. 

15 Sa'an nan ya bar su ya tafi wurin sarki, ya ce masa, 
“Ya shugabana! An gama aikin bisa ga sha'awar ku. Ka 
tashi tare da ni domin in nuna maka abin al'ajabi.' 


16 Sai sarki ya tashi ya zauna tare da Haikar, ya tafi 
wani wuri mai fadi, ya aika aka kawo gaggafa da yara 
maza, sai Haikar ya daure su, ya bar su cikin iska har 
tsawon igiyoyin, suka fara ihu. ya koya musu. Sa'an nan 
ya jawo su zuwa gare shi, ya sanya su a wurarensu. 

17 Sai sarki da wadanda suke tare da shi suka yi mamaki 
kwarai da gaske. Ya ku girman Кап пой па! zuwa 
Masar, ku amsa tambayoyin Fir'auna, Ku yi nasara da 
shi da karfin Allah Madaukaki.' 

18 Sa'an nan ya yi bankwana da shi, уа kwashi 
rundunarsa, da sojojinsa, da samari, da gaggafa, ya tafi 
cikin mazaunan Masar. Da isowarsa, ya juya ya nufi 
Казаг sarki. 

19 Sa'ad da Masarawa suka gane Sennakerib ya aiki 
wani mutum daga cikin fadarsa don ya yi magana da 
Fir'auna, уа amsa masa tambayoyinsa, sai suka kai labari 
wurin sarki Fir'auna, sai ya aiki manyan mashawartansa 
su kawo shi gabansa.. 

20 Ya zo ya shiga gaban Fir'auna, ya yi masa sujada 
kamar yadda ya dace a yi wa sarakuna. 

21 Kuma ya ce masa: "Ya Ubangijina sarki! Sarki 
Sennakerib ya gaishe ka da yalwar salama da karfi da 
girma. 

22 Ya aiko ni, ina daya daga cikin bayinsa, domin in 
amsa muku tambayoyinku, in cika nufinku, gama ka 
aika in nemi mutumin da zai gina maka kagara a 
tsakanin sarki. sama da kasa. 

23 Da taimakon Allah Madaukaki, da tagomashinka, da 
ikon ubangijina sarki, zan gina maka yadda kake so. 

24 Amma ya ubangijina sarki! Abin da ka fada a cikinta 
game da harajin Masar har shekara uku, gama mulkin 
yana da karfi sosai, idan ka ci nasara, hannuna kuma ba 
shi da gwanintar amsa maka, sa'an nan ubangijina sarki 
zai aiko maka da sarki. harajin da ka ambata. 

25 Idan kuwa na amsa muku tambayoyinku, sai ku aika 
da abin da kuka fada wa ubangijina sarki. 

26 Da Fir'auna ya ji wannan magana, sai ya yi mamaki, 
ya rude saboda 'yancin harshensa da jin dadin maganarsa. 
27 Sai sarki Fir'auna ya ce masa, “Ya kai mutum! 
Menene sunanka?' Sai ya ce, 'Bawanka Abikam ne, ni 
kuma 'yar tururuwa daga cikin tururuwa na sarki 
Sennakerib. 

28 Sai Fir'auna уа ce таза, 'Ubangijinka ba wani wanda 
ya fi ka daraja da ya aiko mini da 'yar tururuwa don in 
amsa mini, in yi magana da ni?' 

29 Sai Haikr ya ce masa, “Ya Ubangijina sarki! Ina 
rokon Allah Madaukakin Sarki da in cika abin da ke 
ranka, domin Allah Yana tare da masu rauni, kuma Ya 
rikitar da masu karfi. 

30 Sai Fir'auna ya umarta a yi wa Abikam masauki, a 
kawo masa abinci, da nama, da abin sha, da dukan abin 
da yake bukata. 

31 Bayan kwana uku sai Fir'auna ya sa tufafin shunayya 
da jajaye, ya zauna a kan karagarsa. 

32 Sai Fir'auna ya aika а Камо wa Abikam, sa'ad da ака 
kawo shi, ya yi masa sujada, ya sumbaci kasa a gabansa. 

33 Sai sarki Fir'auna ya ce masa, “Ya Abikam, wa nake 
kama? da тапуап sarakunana, da wa suke Ката?" 


34 Sai На1Каг уа се таза, “Ya зБисабапа dangin dangi, 
ni Катаг gunkin Bel пе, sarakunan mulkinka kuma suna 
kama da bayinsa. 

35 Ya ce masa, 'Tafi, ka komo nan jibi.' Sai Haikar ya 
tafi Катаг yadda sarki Fir'auna ya umarce shi. 

36 Kashegari sai Haikar ya tafi gaban Fir'auna, ya yi 
sujada, ya tsaya a gaban sarki. Kuma Fir'auna yana saye 
da wata jajayen launi, kuma manyan mutane suna sanye 
da fararen kaya. 

37 Sai Fir'auna ya ce masa, "Ya Abikam, kamar wa nake? 
da тапуап загаКипапа, da wa suke Ката?" 

38 Kuma Abikam ya ce masa: "Ya Ubangijina! Kai 
kamar rana kake, barorinka kuma kamar katukanta suke. 
Fir'auna уа ce таза, 'Tafi gidanka, Ка zo пап jibi.' 

39 Sa'an nan Fir'auna ya umurci farfajiyar gidansa da su 
за tufafi masu tsabta, Fir'auna kuwa yana ado kamar su, 
ya zauna a kan karagarsa, ya umarce su da su kawo 
Haikar. Shi kuwa ya shiga ya zauna a gabansa. 

40 Sai Fir'auna ya ce masa, "Ya Abikam, wa nake kama? 
Su Кита тапуапа, da wa suke Ката?' 

41 Kuma Abikam ya ce masa: "Ya Ubangijina! Kai 
kamar wata kake, manyanka kuma kamar taurari da 
taurari suke. Fir'auna ya ce masa, "Гай, робе Ка zo пап." 
42 Sai Fir'auna уа umarci barorinsa su sa riguna masu 
43 Kuma ya ce: "Ya Abikam! da rundunana, da wa suke 
kama?' Kuma ya ce: ,Ya Ubangijina! kai kamar watan 
Afrilu пе, rundunarka kuma kamar furanninta suke. 

44 Da sarki ya ji haka, sai ya уі тигпа да пп сікі 
kwarai, ya ce, “Ya Abikam! Da farko ka kwatanta ni da 
gunki Bel, da kuma manyanna da barorinsa. 

45 A karo na biyu ka kwatanta ni da rana, Ka kwatanta 
ni da manyana da hasken rana. 

46 A karo na uku kuma ka kwatanta ni da wata, da 
manyan mutanena da taurari da taurari. 

47 А karo na hudu kuma Ка kwatanta ni da watan Afrilu, 
Manyan mutanena da furanninsa. Amma yanzu, ya 
Abikam! Ka gaya mani, ubangijinka, sarki Sennakerib, 
wa yake kama? da manyansa, da wa suke kama?' 

48 Sai Haikar уа daga murya da karfi ya ce, “Kada ni in 
fadi maganar ubangijina sarki, kai kuwa ka zauna a kan 
kursiyinka. Amma ka tashi da kafafunka, in fada maka 
wane irin kamannin ubangijina sarki ne, da wanda 
manyansa suke. 

49 Fir'auna ya rude saboda 'yancin harshensa da karfin 
halinsa na ba da amsa. Sai Fir'auna ya tashi daga kan 
karagarsa, ya tsaya a gaban Haikar, ya ce masa, “Ka 
fada mini yanzu, domin in gane ko wanene ubangijinka, 
sarki, da manyansa wadanda suke kama da shi. 

50 Kuma Haikr ya ce masa: "Ubangijina ne Allahn 
sammai, kuma manyansa, su ne walkiya da tsawa, kuma 
idan ya га дата iskoki suna budawa, kuma ruwan sama 
ya sauko." 

51 Kuma ya umurci tsawa, sai ya yi haske, kuma ya yi 
ruwan sama, kuma ya kama rana, kuma ba ya ba da 
haskensa, da wata da taurari, kuma ba su kewayawa. 

52 Ya umarci hazo, ta yi ta buso, aka yi ruwan sama, ta 
tattake a watan Afrilu, ta lalatar da furanninta da 
gidajenta. 


53 Кита а lokacin da Fir'auna ya ji wannan magana, ya 
rikide kwarai, ya husata kwarai, ya ce masa: "Ya kai 
mutum! gaya mani gaskiya, kuma ka sanar da ni da 
gaske kai wanene.' 

54 Kuma ya gaya masa gaskiya. 'Ni ne Haikar 
magatakarda, babba a cikin 'yan majalisar sarki 
Sennakerib, kuma ni ne ma'aikacinsa, kuma gwamnan 
mulkinsa, da shugabansa.' 

55 Sai ya ce masa, “Ai, ka fadi gaskiya a cikin maganar 
nan. Amma mun ji labarin Haikar, sarki Sennakerib ya 
kashe shi, duk da haka kana da rai da lafiya. 

56 Sai Haikar ya ce masa, “Haka ne, amma godiya ta 
tabbata ga Allah, wanda ya san abin da yake boye, gama 
ubangijina sarki ya umarta a kashe ni, ya kuwa gaskata 
maganar karuwai, amma Ubangiji ya cece ni. Ni, kuma 
albarka ne wanda ya dogara gare Shi. 

57 Sai Fir'auna ya ce wa Haikar, “Tafi, gobe ka zo nan, 
ka fada mini wata magana wadda ban taba ji daga wurin 
manyana ba, ko ta mutanen mulkina da kasata ba. 


BABI 6 


Dabara ta yi nasara. Ahikar yana amsa kowace tambaya 
ta Fir'auna. Yaran kan gaggafa sune kololuwar гапаг. 
Wit, wanda ba kasafai ake samunsa a cikin Nassosi na 
da ba, an bayyana a ayoyi 34-45. 

1 Sai Haikar ya tafi gidansa, ya rubuta wasika yana cewa 
a cikinta kamar haka: 

2 Daga Sennakerib Sarkin Assuriya. da Nineba zuwa ga 
Fir'auna Sarkin Masar. 

3 'Aminci ya tabbata a gare ka, ya dan'uwana! kuma 
abin da muke запаг da kai da wannan shi ne, dan'uwa па 
da bugatar Фап’и\уапза, da sarakunan juna, kuma fatana 
a gare ka shi ne ka ba ni rancen zinariya talanti dari tara, 
domin in сі abinci. Wasu daga cikin sojoji, dOmin in 
ciyar da su a kansu. Kuma bayan dan lokaci kadan zan 
aika maka. 

4 Sa'an nan уа nade wasikar, ya mika wa Fir'auna 
wasikar gobe. 

5 Da уа ga haka, уа rude ya ce masa, “Hakika, ban taba 
jin wani irin wannan harshe daga wurin kowa ba. 

6 Sai Haikar уа ce таза, 'Hakika wannan bashi ne da 
kake bin ubangijina sarki.' 

7 Sai Fir'auna ya karbi wannan, ya ce, “Ya Haikkar, 
kamarka ne wadanda suka yi wa sarakuna hidima. 

8 Yabo ya tabbata ga Allah wanda ya cika ka cikin 
hikima, Ya kawata ka da falsafa da ilimi. 

9 To, ya Haikr, akwai sauran abin da muke roko daga 
gare ka, domin ka gina katanga tsakanin sama da kasa. 
10 Sa'an пап Haikr уа ce: "Ji shi ne а yi da'a." Zan ріпа 
maka kagara bisa ga burinka da zabinka; Amma, ya 
Ubangiji na shirya mana lemu, da dutse, da yumbu, da 
ma'aikata, ina da kwararrun magina wadanda za su gina 
maka yadda kake so.' 

11 Sarki kuwa ya shirya masa dukan abin da zai yi, suka 
tafi wani wuri mai fadi. Sai Haikar da 'ya'yansa suka 
nufo wurin, ya dauki gaggafa da samarin tare da shi. Sai 
sarki da manyansa suka tafi, dukan birnin suka ‘ага don 
su ga abin da Haikar zai yi. 


12 Sai Haikar уа fitar da gaggafa дара ст akwatunan, 
ya daure samarin a bayansu, ya daure igiyoyin a kafafun 
gaggafa, ya bar su su tafi sama. Kuma suka dora sama, 
har suka zauna a tsakanin sama da kasa. 

13 Sai yaran suka yi ihu, suna cewa, “Ku kawo tubali, ku 
kawo yumbu, mu gina masarautun sarki, gama muna 
nan ba aiki. 

14 Jama'a kuwa suka yi mamaki, suka kuma rude, suka 
yi al'ajabi. Sai sarki da manyansa suka yi mamaki. 

15 Sai Haikar da fadawansa suka fara dukan ma'aikatan, 
suka yi wa sojojin sarki tsawa, suna cewa, “Ku kawo wa 
Куагаггип ma'aikatan abin da suke so, kada ku hana su 
aikinsu. 

16 Sarki ya ce masa, “Kai mahaukaci ne. Wanene zai iya 
kawo wani abu zuwa wannan nisa?' 

17 Kuma Haikr ya ce masa: "Ya Ubangijina! ta yaya za 
mu gina katafaren gini a sararin sama? Kuma da 
ubangijina sarki yana nan, da ya gina kagara da yawa a 
rana daya.' 

18 Fir'auna ya ce masa, “Tafi, ya Haikar, ka huta, gama 
mun daina gina kagara, gobe ka zo wurina. 

19 Sai Haikar ya tafi gidansa, washegari kuma ya 
bayyana a gaban Fir'auna. Sai Fir'auna ya ce: "Ya Haikr, 
menene labarin dokin ubangijinka?" Gama sa'ad da yake 
kusa da kasar Assuriya da Nineba, sai matanmu suka ji 
muryarsa, sukan zubar da 'ya'yansu.' 

20 Da Haikar ya ji wannan magana, sai ya je ya dauki 
kyanwa, ya daure ta, ya yi mata bulala mai karfi har 
Masarawa suka ji, suka je suka fada wa sarki. 

21 Sai Fir'auna ya aika а kawo wa Haikar, ya ce masa, 
'Ya Haikar, don me kake yi wa irin bulala irin haka, 
Капа бирип dabbar bebe?' 

22 Sai Haikar ya ce masa, Ubangijina sarki! Lalle ne ta 
yi mini mugun abu, ta kuma cancanci wannan buguwa 
da bulala, gama ubangijina sarki Sennakerib ya ba ni 
zakara mai kyau, yana da murya mai karfi, ya kuma san 
sa'o'in yini da dare. 

23 Karen kuwa ya tashi da daren nan, ya yanke kansa ya 
tafi, saboda wannan ат na yi mata wannan shashanci.' 
24 Sai Fir'auna ya ce masa, “Ya Haikar, na ga dukan 
wannan kana tsufa, kana cikin mahaifanka, gama 
tsakanin Masar da Nineba akwai farji sittin da takwas, 
yaya kuma ta tafi a daren nan ta yanke. kan zakara ka 
dawo?' 

25 Кита Haikr ya се masa: "Ya Ubangijina! Idan da 
akwai tazara tsakanin Masar da Nineba, ta yaya matanku 
za su ji sa'ad da dokin ubangijina sarki yake kusa da 
'ya'yansu? Ta yaya kuma muryar doki za ta kai Masar? 
26 Da Fir'auna ya ji haka, ya sani Haikar ya amsa 
tambayoyinsa. 

27 Kuma Fir'auna уа се: "Ya Hakir! 

28 Sai Haikar ya ce masa, "Ya shugabana sarki! 

29 Sai Haikar ya koma bayan gida, ya huda ramuka a 
bakin tekun, ya dauki yashi guda a hannunsa, yashin 
teku, da rana ta fito, ya shiga cikin ramukan, sai ya baje. 
yashi a rana har sai ya zama kamar ana saka kamar igiya. 
30 Sai Haikar ya ce, ‘Ка umarci bayinka su dibi 
wadannan igiyoyin, duk lokacin da ka ра дата, ғап saka 
maka kamarsu. 

31 Sai Fir'auna ya ce: "Ya Hakar! 


32 Sai Haikar ya dube shi, ya sami wani dutse. 

33 Kuma ya ce wa Fir'auna, "Ya Ubangijina! Ni bako пе, 
kuma ba ni da kayan aikin dinki. 

34 Amma ina so ka umarci masu yin takalmanka masu 
aminci su sassare lamuni daga wannan dutsen, domin in 
dinka dutsen nika. 

35 Sai Fir'auna da fadawansa suka yi dariya. Sai ya ce, 
'Yabo ya tabbata ga Allah Madaukaki, wanda ya ba ka 
wannan hikima da 11ті.' 

36 Da Fir'auna ya ga Haikr ya ci nasara a kansa, ya 
mayar masa da amsoshinsa, sai ya yi farin ciki, ya 
umarce su da su karbe masa haraji na shekara uku, su 
kawo wa Haikar. 

37 Ya tube rigunansa, ya sa wa Haikar, da sojojinsa, da 
barorinsa, ya ba shi kudin tafiyarsa. 

38 Ya ce masa, “Tafi lafiya, уа karfin ubangijinsa, da 
girmankai na likitocinsa! Kuna da wani irinku daga 
cikin Sarakunan? Ка ра da ubangijinka, sarki 
Sennakerib, ka fada masa yadda muka aika masa da 
kyautai, gama sarakuna sun gamsu da kadan.' 

39 Sai Haikar ya tashi, ya sumbaci hannuwan sarki 
Fir'auna, уа sumbaci kasa а gabansa, уа Кита yi masa 
fatan Ќагћ da сі саба, da wadata а ст taskarsa, ya се 
masa, “Ya ubangijina! Ina rokonka, kada wani dan 
Kasarmu ya zauna а Masar.' 

40 Sai Fir'auna ya tashi, ya aiki masu shela su yi shela a 
kan titunan Masar, cewa kada kowa daga cikin mutanen 
Assuriya ko Nineba ya zauna a kasar Masar, amma su 
tafi tare da Haikar. 

41 Sa'an nan Haikar ya tafi, ya bar wurin sarki Fir'auna, 
ya tafi neman kasar Assuriya da ta Nineba. kuma yana 
da wasu dukiya da dukiya mai yawa. 

42 Da labari ya kai wa sarki Sennakerib cewa Haikar 
yana zuwa, sai ya fita ya tarye shi, ya yi murna da shi 
kwarai da gaske, ya rungume shi, ya sumbace shi, ya ce 
masa, “Maraba, ya dan'uwa! Ya dan uwana Haikar, 
karfin mulkina, da alfarmar daulata. 

43 Ka roki abin da kake so a wurina, ko da rabin 
mulkina da na dukiyoyina kake so. 

44 Sai Haikar ya ce masa, “Ya ubangijina sarki, ka rayu 
har abada! Ka nuna alheri, ya ubangijina sarki! ga Abu 
Samik a madadina, domin raina yana hannun Allah da 
nasa. 

45 Sa'an nan sarki Sennakerib ya ce, “Daukaka ta 
tabbata a gare ka, ya kaunataccena Haikar! Zan sa tashar 
Abu Samik ta zama mai takobi sama da dukan yan 
majalisana da na fi so.' 

46 Sa'an nan sarki ya fara tambayarsa yadda ya yi da 
Fir'auna tun zuwansa na farko har ya dawo daga gabansa, 
da yadda ya amsa dukan tambayoyinsa, da yadda ya 
karbi haraji daga wurinsa, da sauye-sauyen da aka yi 
masa. na tufafi da kyaututtuka. 

47 Sai sarki Sennakerib ya yi тита da farin ciki kwarai, 
ya ce wa Haikar, “Ka dauki abin da kake so daga cikin 
wannan harajin, вата duk abin yana hannunka. 

48 Sai Haikar ya ce, “Ka sa sarki ya rayu har abada! Ba 
abin da nake so sai dai lafiyar ubangijina sarki, da 
dorewar girmansa. 

49 Ya Ubangijina! me zan iya yi da dukiya da 
makamantanta? Amma idan za ka yi mani alheri, ka ba 


пі Мадап dan ’уаг’и\уаа, domin in saka таза da abin da 
ya yi mini, Ка ba ni jininsa, ka dauke ni Ба laifi ba.” 

50 Sai sarki Sennakerib ya ce, 'Ka dauke shi, na ba ka 
shi.' Sai Haikar ya dauki Nadan dan kanwarsa, ya daure 
hannuwansa da sarkoki na karfe, ya kai shi gidansa, ya 
daure masa wata igiya mai nauyi а kafafu, уа daure ta da 


wani kulli mai tsauri, bayan ya daure shi haka уа jefa shi. 


Ya shiga wani daki mai duhu, kusa da wurin hutawa, ya 
nada Nebuhal ya zama та'аіКасі а kansa, ya ba shi 
gurasa da ruwa kadan kowace rana. 


BABI 7 


Misalai na Ahikar а cikinsa ya kammala karatun 
yayansa. Simila masu ban mamaki. Ahikar ya kira yaron 
sunaye masu kyau. Апап уа kawo karshen labarin 
Ahikar. 

1 Рак lokacin da Haikar ya shiga Ко fita уаКап tsauta 
wa Nadan dan kanwarsa, yana ce masa da hikima. 

2 'Уа Nadan, yana! Na yi така duk wani abu mai kyau 
da kyau kuma ka saka mini da shi da mummuna da 
mummuna da kisa. 

3 "Ya dana! ап се а cikin karin magana: “Wanda bai ji 
da kunnensa ba, za su sa shi ya saurara da guntun 
wuyansa. 

4 Nadan ya ce, “Don me kuke fushi da ni? 

5 Sai Haikar ya ce masa, “Saboda na rene ka, na koya 
maka, na girmama ka, na girmama ka, na girmama ka, 
na kuma raya ka da mafi kyawun kiwo, na zaunar da kai 
a wurina, domin ka zama magajina. a duniya, kuma ka 
yi mani da kisa, kuma ka saka mini da halakata. 

6 Атта Ubangiji ya sani ап zalunce ni, Ya cece пі daga 
siyar da ka shirya mini, Gama Ubangiji yakan warkar da 
masu karaya, Yakan hana masu hassada da masu 
girmankai. 

7 Ya yaro na! Kun kasance gare ni kamar kunama 
wadda idan ta bugi tagulla ta soke ta. 

8 Ya yaro na! Kai kamar barewa ne wanda yake cin 
saiwar hauka, ita kuma ta kara ni yau da gobe kuma za 
su buya a cikin saiwoyina." 

9 Ya yaro na! Kun kasance ga wanda ya ga abokinsa 
tsirara а lokacin sanyi; Ya dauko ruwan sanyi ya zuba 
masa. 

10 Ya yaro! Kun kasance a gare ni kamar wanda ya 
dauki dutse, ya jefar da shi zuwa sama domin ya jefi 
Ubangijinsa da shi. Kuma dutsen bai buga ba, bai kai 
tsayi ba, amma ya zama sanadin laifi da zunubi. 

11 Ya yaro! Da za ka girmama ni, ka kuma girmama ni, 
ka kuma kasa kunne ga maganata, da ka zama magajina, 
da kuma ka yi sarauta bisa mulkina. 

12 Ya dana! Ka sani da cewa wutsiyar kare ko alade ya 
kai tsayin kamu goma ba zai kusanci darajar doki ba ko 
da kuwa kamar alharini ne. 

13 Ya yarona! Na yi tsammani kai ne ka zama magajina 
a lokacin mutuwara; Kai kuma saboda hassadarka da 
girmankai ka yi nufin ka kashe ni. Amma Ubangiji ya 
cece ni daga dabararka. 

14 Ya dana! Kin zama mini kamar tarko da aka kafa a 
kan juji, sai ga gwara ta zo ta iske tarkon an kafa. Sai 


gwara ta ce wa tarkon, me kake yi a nan? Tarkon ya ce, 

"A nan ina addu'a ga Allah." 

15 Гадап kuwa уа tambaye shi, “Мепе пе guntun іќасеп 

da kuke rike?” Tarkon ya ce, "Wato itaciyar itacen oak 

wadda nake jingina Капа а lokacin ѕаПаһ." 

16 Lark ya ce: "Mene ne wannan abu a bakinka?" 

Tarkon ya ce: "Wato burodi ne da abinci wanda nake 

dauka don dukan mayunwata da matalauta wadanda ke 

zuwa wurina." 

17 Lark ya ce: "To, yanzu zan iya in zo in ci abinci, don 

ina jin yunwa?" Sai tarkon ya ce таза, "Хо саба." Kuma 

lark ya matso don ya ci. 

18 Amma tarkon ya kama, ya kama wuyansa. 

19 Layin ya amsa ya ce wa tarkon, “Idan wannan shine 

abincinka don mayunwata, Allah ba zai karbi sadaka da 

ayyukanka na alheri ba. 

20 Kuma idan wancan ne azuminku da addu'arku, to, 

lalle ne Allah ba Ya karbar azuminku daga gare ku, 

kuma ba Ya karbar addu'arku, kuma Allah ba zai saka 

muku da alheri ba." 

21 Ya yaro! Kun kasance gare ni (a matsayin) zaki 

wanda ya yi abota da jaki, jaki kuwa ya yi ta tafiya a 

gaban zaki har wani lokaci; Sai watarana zaki ya hau 

kan jakin ya cinye shi. 

22 Ya yaro! Kun kasance a gare ni kamar kora a cikin 

alkama, gama ba ta da wani amfani, amma tana lalatar 

da alkama, tana ci. 

23 Ya yaro! Kun kasance kamar mutumin da ya shuka 

mudu goma na alkama, da lokacin girbi ya yi, sai ya 

tashi ya girbe, ya tattara, ya sussuka, ya yi ta fama da shi 

har ya kai goma. Sai ubangidanta ya ce da shi: "Ya kai 

maula! 

24 Ya yaro! Kin zama mini kamar giyar da aka jefar a 

raga, ta kasa ceto kanta, amma ta yi kira ga "yan baranda, 

don ta jefar da kanta a cikin ragar. 

25 Ya dana! Kun kasance gare ni kamar kare mai sanyi, 

ya shiga gidan maginin tukwane don уа јі бит. 

26 Da ya dimi, ya fara yi musu haushi, suka kore shi, 

suka buge shi, don kada ya ci su. 

27 Ya dana! Kin kasance a gareni kamar alade da ya 

shiga wanka mai zafi tare da ma'abota inganci, idan ya 

fito daga wanka mai zafi sai ya hangi wani kazamin 

rami sai ya gangaro yana ratsa cikinsa. 

28 Ya dana! Kun kasance gare ni kamar akuyar da ta 

hadu da 'yan'uwanta a kan hanyarsu ta zuwa wurin 

hadaya, amma ta kasa ceton kanta. 

29 Ya yaro! Karen da Ба а ciyar da shi daga farautarsa 
ya zama abincin kudaje. 

30 Ya dana! Hannun da ba ya aiki da noma kuma 

(wanda) mai kwadayi da dabara za a yanke shi daga 

kafadarsa. 

31 Ya dana! Idon da ba a ganin haske a cikinsa, hankaka 

za su tsince shi su fizge shi. 

32 Ya yaro! Lalle ne, hakika, ka kasance a gare ni, 

kamar wata itaciya suna уапКап reshenta, kuma ta се 

musu: "Lalle ne da ba a hannunku wani abu daga gare ni 

ba, lalle ne ku, da ba za ku iya yanke ni ba." 

33 Ya yaro! Kana kamar cat ne wanda suka ce masa: 

"Ка bar barayi Баг mu sanya maka sarkar zinari, kuma 

Mu ciyar da kai da suga da almond." 


34 Кита ta се: "Ni ba ғап тата да абт da ubana da 
uwata suka yi ba." 

35 Ya dana! Kun kasance kamar macijin yana hawa a 
Кап tsaro, а lokacin da yake а tsakiyar kogi, sai wani 
kerkeci ya gan su, ya се: "Ku yi багпа а Кап barna, kuma 
wanda ya Казапсе mafi багпа йара раге su, to, ya shiryar 
da su." 

36 Sai macijin ya се wa kerkeci, “Үап raguna, da awaki, 
da tumakin da ka ci dukan rayuwarka, za ka mayar da su 
wurin ubanninsu da iyayensu Ко а'а?" 

37 Kerkeci ya ce, A'a. Sai macijin ya ce masa, "Ina 
tsammanin a bayan kaina, kai ne mafi sharrin mu." 

38 Ya yaro! Na ciyar da ku da abinci mai kyau, ba ku 
ciyar da ni da busasshiyar gurasa ba. 

39 Ya yaro! Na ba ku ruwa mai sukari. ku sha, ku sha, 
kuma ba ku ba ni ruwan rijiyar in sha ba. 

40 Ya yaro! Na koya maka, na rene ka, Ka tona mini 
mafaka, ka boye ni. 

41 Ya yaro! Na rene ku da kyakkyawar tarbiyya, Ма 
horar da ku Катаг doguwar itacen аш. Kuma Ка 
karkatar da ni. 

42 Ya yaro! Ina fata а саге ka Ка gina mini kagara, 
domin in boye daga makiyana a cikinsa, ka zama kamar 
wanda ake binnewa a cikin zurfin kasa; Amma Ubangiji 
ya ji tausayina, ya cece ni daga dabararka. 

43 Ya yaro! Ina yi maka fatan alheri, kuma ka saka mini 
da mugunta da Куаууа, yanzu da zan yi kasala in yage 
idanunka, in yi maka abinci ga kamuka, in yanke 
harshenka, in cire kanka da takobi. kuma Ya saka maka 
da munanan ayyukanka. 

44 Kuma а lokacin da Nadan ya ji wannan magana йара 
baffansa Haikar, ya ce: "Ya bina! Ka yi mani 
gwargwadon saninka, kuma Ka gafarta mini zunubaina, 
don wane ne wanda ya yi zunubi kamar ni, ko kuwa 
wane ne mai gafartawa kamarka? 

45 Ka karbe ni, ya kawuna! Yanzu zan yi hidima a 
gidanka, in агке dawakanka, іп shafe takin shanunka, in 
yi kiwon tumakinka, gama ni mugu ne, kai kuma mai 
adalci ne, ni mai laifi ne kai kuma mai gafartawa. 

46 Kuma Haikr ya се masa: "YA yarona! Kana kamar 
itacen da ba ta da 'ya'ya a gefen ruwa, sai ubangijinta ya 
gagara yanke ta, sai ya ce masa, "Ka dauke ni zuwa wani 
wuri dabam, kuma idan ban yi 'ya'ya ba, ka sare ni." 

47 Sai ubangidanta ya се mata, "Ке а wajen тима, ba ki 
yi 'ya'ya ba, yaya za ki ba da 'ya'ya sa'ad da kuke a wani 
wuri dabam?" 

48 Ya yaro! tsufan mikiya yafi samarin hankaka. 

49 Ya yaro! Suka ce wa kerkeci, "Ka nisance tumaki 
don kada kurarsu ta cutar da kai." Sai kerkeci ya ce, 
“Gidan nonon tumaki yana da kyau ga idanuwana. 

50 Ya yaro! sai suka sa ?уаг ’уап’и\а уа tafi makaranta 
don ya koyi karatu, sai suka ce masa, “Ka ce A, B”. Ya 
ce, "Rago da akuya a cikin kararrawa." 

51 Ya yaro! sai suka ајіуе jakin акап teburin sai уа ѓай, 
ya fara birgima a cikin kura, sai daya ya ce, “Bari ya 
mirgina kansa, domin dabi'arsa се, ba zai canza ba. 

52 Ya yaro! An tabbatar da maganar da ke gudana: 
"Idan ka haifi yaro, to, ka kira shi danka, kuma idan ka 
тепе уаго, to, ka kira shi bawanka." 


53 Ya yaro! Wanda ya aikata alheri, zai gamu da alheri. 
Wanda ya aikata mugunta kuwa zai gamu da mugunta, 
gama Ubangiji yana saka wa mutum gwargwadon 
aikinsa. 

54 Ya yaro! Me zan ce maka fiye da wadannan zantuka? 
Domin Ubangiji ya зап abin da yake boye, kuma yana 
sane da asirai da gaibu. 

55 Zai saka maka, ya yi hukunci a tsakanina da kai, ya 
saka maka gwargwadon hamadarka. 

56 Da Nadan ya ji wannan magana daga bakin baffansa 
Haikar, sai ya kumbura nan da nan ya zama kamar 
busasshiyar mafitsara. 

57 Sai gabobinsa suka kumbura, kafafunsa da kafafunsa 
da gefensa, ya tsage, cikinsa ya tsage, hanjinsa suka 
watse, ya halaka ya mutu. 

58 Karshensa kuwa shi ne halaka, ya shiga wuta. Domin 
wanda ya haka wa dan'uwansa rami zai fadi a ciki. 
Kuma wanda ya shirya tarko, za a kama shi. 

59 Wannan shi ne abin da ya faru da kuma (abin da) 
muka same shi a cikin labarin Haikar, kuma godiya ta 
tabbata ga Allah har abada. Amin, da salama. 

60 An gama wannan tarihin da taimakon Allah, Ya 
daukaka! Amin, Amin, Amin. 


